WikipediA 


Wikang Latbiyano 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang wikang Latbiyano (latviesu valoda [latvi£ju 
valuDda]) ay isang opisyal na wika sa bansang Latbiya. 
Ito ay dating pangalang wika na Letiso o Lettish na kung 
saan may natitira pang standard ngayon sa ilang anyo sa 
maraming wikang Alemiko. Ito ay mahigit na 1.3 milyon 
na mananalita nito sa Latbiya at may 100 libo na 
mananalita sa ibang bansa. Sa kabuuan, 2 milyon o 80% 
populasyon sa Latbiya na nanalita ng wikang Latbiyano. 


Latbiyano 

Latviesu valoda 


Sinasalitang 
katutubo sa 

Rehiyon 

Mga katutubong 
tagapagsalita 

Pamilyang wika 


Latbiya 

Rehiyon ng Baltiko 
1.4 milyon (2016) 

Indo-Europano 


■ Wikang Balto-Slavic 

■ Wikang Baltiko 

■ Wikang Silangang 
Baltiko 

■ Latbiyano 

Sistema ng Panitikang Latin 

pagsulat (Alpabetong Latbiyano) 

Latvian Braille 


Opisyal na katayuan 
Opisyal na wika sa Latbiya 

European Union 

Pinangangasiwaan Latvian State Language 
(regulado) ng Center 

Mga kodigong pangwika 

lv 
lav 

iav - inclusive eode 
lndividual eodes: 
lvs (http://www.sil.org/ 
iso639-3/documentation.a 
sp?id=ivs) - Wikang 
Latbiyano 

ltg (http://www.sil.org/ 
iso639-3/documentation.a 
sp?id=itg) - Wikang 
Latagalyano 

Linggwaspera 54 -AAB-a 


ISO 639-1 
ISO 639-2 
ISO 639-3 





Ginagamit sa wikang Latbiyano sa bahay at 
munisipalidad ng Latvia 

PAALALA: Maaaring naglalaman ang pahinang ito ng 
mga simbolong pamponetikong IPA sa Unieode. 


Ang lathalaing ito na tungkol sa Wika ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa 
pagpapalawig (https://tl.wikipedia.Org/w/index.php ?title=Wikang_Latbiyano&action=edit) nito. 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=WikangJ_atbiyano&oldid=1543153" 


Huling pagbabago: 01:48, 23 Enero 2017. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative eommons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 














